











| 77 GLADDEDIGAETH WR 


MUL BACH. 


YN 








— Yn asyn a fu farw, 

Wrth gario glo i Flint; _ 
Fe 'nillodd mewn saith mlynedd, 
Dros bedwar ugain punt. 


Dan ganu, wac ffal lal, 
Diral, di ral lal lo; 
Dan ganu, wac ffal lal, 


Di ral, diral lal lo. 





| .A Jack y Fotty Dirion, 
| A aeth i gladdu'r mul 
a Fe fwriodd arno geryg, 
» A thipyn bach o bridd. 


^'r Dan ganu, &c, 
y U 


A Johnny aeth i weddi, 
* A hono'n weddi dlawd, 
'.. Aîi ddagrau oll yn powlio 
Wrth gladdu mul ei frawd, 


Dan ganu, &c, 























si 


Johnny aeth i fyny— 

I fyny rhyw lôn gul, 

Gan dyngu ar ei enaid i 
Na chladdai byth mor mul. 


Ban ganu, &c. 
Y mul a godai i fynu, 
A Johnny bwysai i lawr, 


Gan waeddi'n groch a rhegu— 
Wel dyma helynt fawr. 


Dan eanu, &c. 





'Doedd yno yr un Person, t 
Na Clochydd o fewn llaw, f 

I roddi y mul truan, Mw 
I orwedd yn y baw. 


Dan ganu &c. í 
Y mul a godai i fyny | y 


Ei olwg tua'r nen, 
A'r bobl yn gorfoleddu— ì 
Haleluìa byth, Amen. 


Dan ganu, wac ffal lal, o A 

Diralb dirallallo; _ o 
Dan gonu, wac ffal lal, 
| Di ral, dì ral lal lo 


|. MAELLAWER | 


Mae llawer dyn yn debyg 

F _ I geffyl gwedd neu fu!, 

6. A'r mul'yw'r mwyaf pwysig 

5» Lle byddo'r ffordd yn gul; 
Cymysga cymeriadau: E£ 
WE. Y naill ar ol y llall, 

&. Ac anhawdd dyweyd ar brydiau 

«em Paun ywrmwyaf call, 

Mae llawer mul yn geffyl, 

€ a A llawer ceffyl yn ful, ah 

1. ^. Allawerdynyn ddiawl ddydd Llun 
E Sy'n dduwiol iawn ddydd Sul. 


| »Mae ambell ful mor gyflym 

|” . A cheffylar ei droed, 

| _ A llawer march mor ddirym 

“ A'r mul arafa 'rioed ; 

_. Pan weloch ful yn teithio, 
A'r march yn colli'r ol, 

7 yDywedwch, heb betruso, 

Wrth ei berchenog ffol :— 


â Mae llawer mul yn geffyl, &e. 
on Chwi allech weithiau dybied, 
Wrth wel'd y ceffyl mawr, 
. Yrhedaiheb ddim lludded, 
Filldiroedd gant mewn awr ; 















&_ 






















Ônd erbyn rhedeg milldir 

Fe fydd ei nerth ar ben, 
Fel ambell ddyn adwaenir 
Gan Twm y Siamber Wen. 


Mae llawer mul yn geffyl, &c. 
Mi welais ful gan Gruffydd, 


A'r clustiau hira” rioed i... 
Ond nid oedd mul drwy' r gwledydd 
Cyflymach ar ei droed; 
Ad wedaf wrth fyn d heibio, 
Er nad oes dim y'w gael— 
Mae mul a rhywbeth ynddo 
Yn well na cheffyl gwael. 


Mae llawer mul yn geffyl, &c, 





Ônd ofer ydyw cwyno id 
Oblegid drwg y byd, | 
Ni wellid mymryn arno al 
Pe cywynai pawb ynghyd ; br 
Peth goreu ydyw cilio ” ^ 
[ rywle rhag' ei wae Y I 
A d'wedyd, heb betruso, 
Wrth weled fel y mae:— 


Mae llawer mul yn geffyl, 
A llawer march yn ful. î 
Allawerdynynddiawlddydd Llun... 
Sy'n dduwiol iawn ddydd Sul. $ 











